TAWHEED 

Ang Kaisahan Ng ALLAH 

AT ANG MGA PANGUNAHING PANUNTUNAN 
NG ISLAM NA DAPAT MALAMAN NG BAWAT 
MUSLIM 

Muhammad At-Tamimi 



Isinaliri sa Wikang fUipino ni: 
Yusuf AlaideuiBtitucan 

5 / 1428 H 


COOPERATIVE OFFICE FOR CALL AND GUIDANCE IN AL-BATHA 

( UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS ) 

P.O.Box.No 20024 - Riyadh 11465 K.S.A. 

Tel. 4030251 - 4083405 FAX. 4059387 










TAWHEED 

Ang Kaisahan Ng Allah 
J 

CiUaklji) 

4_a1uM J ill rt (J& ^Jp l^Jl2 j3L4 

AT ANG MGA PANGUNAHING PANUNTUNAN 
NG ISLAM NA DAP AT MALAMAN NG BAWAT 
MUSLIM 

^ j ■ n jjjja 

<Uil A aik j ^ajaMI (jLoaLuj X*a^a 

Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi 

Aoluliit Asuj Aa^jj 
(jjJ! f! jLp uLa jj 
lsinalin sa Wikang Pilipino ni: 

Yusuf Alaiden Butucan 



Maikling Pananalita ng Nagsalin sa Wikang Pilipino 

Ang lahat ng papuri ay para sa Allahife lamang, na 
Siyang ating pinasasalamatan at hinihingan ng tulong. 
Humihingi tayo sa Kanya ng kapatawaran at patnubay. 
Nawa’y pangalagaan Niya tayo laban sa kasamaan ng 
ating mga sarili at laban sa paggawa ng anumang 
pagsuway sa Kanya. Sinumang patnubayan ng Allah, 
walang makapagliligaw sa kanya. At sinumang 
hinayaang maligaw ng AllahJfe, walang 
makapagpapatnubay sa kanya. 

Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah, ang tanging nag-iisa at ang 
walang katambal o kasama sa Kanyang Kapangyarihan 
at Kaluwalhatian. At ako rin ay sumasaksi na si 
Muhammad^ ay huling Sugo at alipin ng AllahJi,. 
Nawa’y patnubayan siya ng AllahiSi at ipagkaloob sa 
kanya ang pinakamabuting gantimpala para sa kanyang 
Ummah. Nawa’y gantimpalaan ng Allahji ang lahat ng 
kanyang mga kasamahan sa kanilang mga pagtitiis at 
katapatan sa pagpapalaganap ng Islam para sa kanilang 
mga sumusunod na henerasyon hanggang sa Huling 
Araw. 

Isang dakilang tungkulin ng bawa’t Muslim ang 
makibahagi sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam, ang 
pinagpalang relihiyon para sa sangkatauhan. Kaya 
naman, ako ay nagsalin ng isang manalagang paksa 
tungkol sa Islam batay sa isang magandang lathalain ng 
isang mapitagan at kilalang paham sa Islam na si Sheikh 
Tamimi. Tinalakay niya sa kanyang aklat ang Tunay na 

1 



Aqeedah (prinsipiyo) tungkol sa Kaisahan ng Allah upang 
sa gayo'y mapalaganap ang tunay (at tamang) prinsipiyo 
sa bawa’t Muslim, at gayundin upang mariing itakwil at 
ilantad ang anumang katuruang sumasalungat sa 
tamang Aqeedah. 

Ang relihiyong Islam ay isang pangkalahatang mensahe 
batay sa Aqeedah (prinsipiyo) ng Pagkilala at Pagsamba 
nang tuwiran sa Tanging Isang Tunay na Diyos (Allah^l). 
Ang layunin ng lathalaing ito ay upang bigyan ng 
katiyakan at katatagan, lalo na yaong mga bagong 
yumakap sa Islam, sa tamang prinsipiyo ng 
pananampalatayang ito. Ang hindi pagsasaalang-alang 
ng prinsipiyong ito ay nagbibigay-daan sa bagong Muslim 
upang madaling mahikayat ng mga naliligaw na pangkat 
o samahan na may maling pananaw sa Kaisahan ng 

Allah, bagaman sila’y nag-aangking mga Muslim. 

Ang orihinal na aklat, Ang Tawheed (Ang Kaisahan ng 
Allah), ay isinulat sa wikang Arabik ni Shaikhul-lslam 
Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi. Sadyang 
imposibleng isalin nang tuwiran sa anumang wika ang 
orihinal na lathalaing nasusulat sa Arabik dahil ang 
wikang ito ay may angking yaman sa pagpapahayag at 
pagpapaliwanag. Kaya naman, sa pagsasalin ay higit na 
binigyang-halaga ang diwa ng aklat at sa nais iparating 
nito sa mambabasa kaysa sa literal na pagsasalin. May 
ilang paliwanag na idinagdag sa wikang Tagalog upang 
higit na umakma ito sa pang-unawa ng mga Pilipino at 
upang ang mensahe ay maipalaganap nang walang 

pagkukulang. 


2 



Sa dahilang may ilang mga kataga sa wikang Arabik na 
hindi maaaring bigyang ganap na kahulugan sa wikang 
Tagalog, katulad halimbawa ng Tawheed, Taghoot, 
Shirk, atbp., aking pinanatili ang orihinal na kataga at 
binigyan na lamang ng angkop na pagpapaliwanag. 

Idinadalangin ko sa Allahd®, ang Panginoon ng lahat ng 
nilikha, na nawa’y tanggapin NiyaiS® ang pagsisikap na 
ito, at nawa'y idagdag Niya ito sa talaan ng Mabubuting 
Gawa sa Araw ng Paghuhukom. Ang pangakong Araw 
na tiyak na darating na kung saan ang yaman o angkan 
ay hindi makatutulong, bagkus, ang bigat ng mabubuting 
gawa ang siyang mangingibabaw sa pagbibigay Habag 
ng Allah. 

Patnubayan nawa tayo ng Allah, ang Dakila at ang 
Mapagpatawad. 

As-salamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. 

Yusuf Alaiden Butucan 

January 10, 2003 
Dhul-Qa’edah 08, 1423 
Riyadh, Saudi Arabia 


3 




Anq Mqa Nilalaman 


1. Maikling Pananalita ng Tagasalin 

2. Ang Tatlong Mahahalagang Saligan ng Islam 

3. Ang Pinagmulan ng Relihiyon 

4. Ang mga Patakaran ng Pagsasaksi o 
Pagpapahayag 

5. Mga Panuri upang Malaman kung ang isang Tao 
(Muslim) ay lumisan sa Islam 

6. Ang Tawheed (Ang Kaisahan ng Allah) a t ang 
mga Uri nito 

7. Ang Shirk (Pagtatambal ng Iba sa Pagsamba sa 
Allah) at ang mga Uri nito 

8. Ang Kufr (Kawalan ng Paniniwala) at ang mga Uri 
nito 

9. Ang Nifaq (Pagkukunwari) at ang mga Uri nito 

10. Ang Kahulugan ng Taghoot 


4 




ANG TATLONG MAHAHALAGANG SAUGAN 

Ang tatlong mahahalagang saligan na nararapat 
malaman ng bawat Muslim ay ang mga sumusunod: 

1. Kaalaman tungkol sa kanyang Rabb (Panginoon) 

2. Kaalaman tungkol sa kanyang relihiyon (Islam) 

3. Kaalaman sa kanyang Propeta (Muhammad®) 

Kapag tinanong: Sino ang iyong Rabb? Ang iyong 
nararapat na isagot ay: Ang aking Rabb ay ang Allah na 
Siyang lumikha at humubog sa akin at sa buong 
sansinukob sa pamamagitan ng Kanyang pagpapala. 
Ang aking pagsamba ay bukod-tanging inihahandog at 
iniaalay ng buong puso't katapatan sa Kanya. Sa 
katunayan, walang ibang nararapat sambahin bukod sa 
Allah. 

Kapag tinanong: Ano ang iyong relihiyon? Ang iyong 
nararapat na isagot ay: Ang aking relihiyon 
(pananampalataya) ay ang Islam na nangangahulugan 
ng tapat na pagsuko at pagtalima sa AllahS* sa 
pamamagitan ng pagkilala sa Kanyang Kaisahan, 
pagsunod sa Kanyang mga Kautusan, at pag-iwas sa 
Shirk (pagsamba ng mga diyus-diyusan) at pagkapoot 
(at pagkamuhi) sa mga naninindigan dito. 

Kapag tinanong: Sino ang iyong Propeta? Ang iyong 
nararapat na isagot ay: Ang aking Propeta ay si 
Muhammad®, anak ni Abdullah bin Abdul Muttalib bin 
Hashim. Si Hashim ay mula sa angkan ng Quraish, at 


5 



ang Quraish ay isang angkang Arabo. Ang mga Arabo 
ay mga lahi ni Isma’il, na anak ni Ibrahim Al Khalil (ang 
kaibigan) ng Allah. (Nawa’y ipagkaloob sa kanilang 
dalawa (Ibrahim at Ismail) ang lahat ng habag at 
pagpapala ng Allah). 

ANG PINAGMUMULAN NG RELIHIYON 

Ang pinagmumulan ng relihiyon ay nakasalalay sa 
dalawang bagay: 

1: Ang Pag-anyaya sa tao na sumamba lamang sa 
Allah* - ang Tanging Nag-iisang Tunay na Diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba. 
Siya ay walang katambal o kasama sa pagiging Diyos; 
panghihikayat sa iba na isagawa o isakatuparan ito (ang 
pagsamba), pakikipagkaibigan (at mabuting pakikipag- 
ugnayan) sa kanilang may pananampalataya ukol dito, at 
sa sinumang nagtatakwil nito ay itinuturing walang 
pananalig, samakatuwid siia ay di-nananampalataya. 

2: Ang Pagbibigay-babala laban sa Shirk (pagbibigay 
katambal sa pagsamba sa Allah*), ang mahigpit na 
pakikitungo o pakikipag-ugnayan sa kanila, ang 
pagkapoot sa kanila at ang pagtuturing sa kanila bilang 
di-mananampalataya. 


6 



ANG PANGANGAILANGAN NG ISANG MATATAG NA 
PAGPAPAHAYAG 

May pitong kondisyon upang ang La llaha Ilia Allah 
(Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa 
Allah) ay magkaroon ng tunay na diwa at kahulugan: 

1. Ang Kaalaman (Al llm) sa kahulugan nito na 
mayroong dalawang aspeto (ang pagsang-ayon at di- 
pasang-ayon nito). 

2. Ang Katiyakan (Al Yaqeen) na may kalakip na 
ganap na kaalaman tungkol dito at siyang pumapawi sa 
lahat ng pag-aalinlangan at paghihinala. 

3. Ang Katapatan at Kadalisayan (Al Ikhlas) ng 
layunin na siyang sumasalungat (at samakatuwid 
nagtatakwil nang ganap at tuwiran) sa kasalanang Shirk 
(pagbibigay ng katambal o kasalo sa pagsamba sa 
Allah). 

4. Ang Makatotohanan (Al Sidq) na siyang 
kabaligtaran ng kasinungalingan at nagbabawal sa 
gawang pagkukunwari. 

5 Ang Pagmamahal at Matiim na Pananalig (Al 

Mahabba) sa Pagpapahayag ng Pananampalataya, sa 
mga kinakailangan o patakaran nito, at ang kasiyahan sa 
pagsasakatuparan nito. 


7 



6. Ang Pagsuko at Pagtalima (Al Inquiad) sa lahat ng 
tungkulin at pananagutan na siyang kumakatawan at 
bumubuo ng lahat ng uri ng pagsamba na tuwirang 
iniaalay lamang sa Allah at ang hangaring bigyan ng 
kasiyahan ang Allah bilang tanda ng pagsunod at 
pagpapakumbaba sa Kanya. 

7. Ang Pagtanggap (Al Qubool) sa pagpapahayag o 
pagpapatunay ng pananampalataya na siyang 
kabaligtaran ng pagtanggi, pagtatwa at pagtalikod dito. 

MGA KATIBAYAN MULA SA QUR’AN AT SUNNAH 

Ang mga nabanggit na kondisyon o pangangailangan sa 
tunay na pagpapahayag ng Pananampalataya ay 
hinango mula sa dalawang saligan ng Batas ng Islam. Ito 
ang siyang nagbibigay ng higit pang katatagan para sa 
isang mananampalataya upang ganap niyang madama 
ang diwa ng pananalig sa Nag-iisang Diyos na 
Tagapaglikha. 

1. Ang Katibayan Tungkol sa Kaalaman: 

Ang Allah-k; ay nagsabi: 


ii i H iif jUpti 


Kaya’t alamin mo ( O MuhammadLa ilaha illa- 
Allah (Na walang tunay na Diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah). (Kabanata Muhammad, 47:19) 


8 



At ang Allahfi ay nagsabi: 


ja VI Jt AjjS 0jf-Jj jijJ\ dLJlij Vj 

^ J /■ 

0>J*i fAj 


At yaong kanilang dinadalanginan (at sinasamba) 
bukod pa sa Allah ay walang kakayahan 
(kapangyarihan) upang makapamagitan; maliban 
yaong nagbibigay saksi sa katotohanan (silang 
nananampalataya sa Nag-iisang Tunay na Diyos-Ang 
Allah) at sila’y nakaaalam (tungkol sa Kaisahan ng 
Allah). (Kabanata At Zukhruf, 43:86) 


Kanilang nauunawaan at nababatid sa kaibuturan ng 
kanilang mga puso kung ano ang namumutawi sa 
kanilang mga labi. 

Mula sa mapapanaligang salaysay ni Uthman^*, naiulat 
na ang SugogS ng Allah ay nagsabi: 

Sinuman (sa aking mga tagasunod) ang namatay na 
may lubos na kaalaman na walang tunay na Diyos na 
dapat sambahin maliban sa Allah, siya ay 
makapapasok sa Paraiso. (Bukhari at Muslim) 


2. Ang Katibayan Tungkol sa Katiyakan: 

Ang Allah 1 *? ay nagsabi: 


9 




^ ft s } 9 ^ / / 

0jSaCaJl ibJji <UJl ^ 


Ang mga mananampalataya ay yaon lamang 
naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at 
pagkaraa’y hindj nagkaroon ng pag-aalinlangan 
(tungkol dito), at kanilang ginugugol ang kanilang 
yaman at sarili sa landas ng Allah. Sila yaong mga 
matatapat.” (Kabanata Al Hujurat, 49:15) 

Ang kalagayan ng kanilang paniniwala o 
pananampalataya sa Allahie at sa Kanyang Sugo*: ay 
walang pag-aalinlangan o panghihinala. Samantalang sa 
mga nag-aalinlangan, sila yaong mapagkunwari. 

Mula sa mapapanaligang salaysay ni Abu Hurairah^® na 
nagsabing ang Sugo ng Allah^ ay nagsabi: 

Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na 
dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay Sugo ng 
Allah. Ang sinumang alipin na haharap sa Allah 
nang walang paa-aalinlangan sa pagsaksi tungkol 
dito, katiyakang, siya ay makapapasok sa Paraiso. 
(Bukhari) 

Sa isa pang salaysay: 

Sinumang alipin ang makahaharap sa Allah nang 
walang oao- aalinlangan sa pagsaksi tungkol dito ay 
hindi ilalayo (o ipagkakait sa kanya) ang Paraiso. 

10 



Ang isang bahagi ng mahabang Hadith na iniulat ni Abu 
HurairaMs- ay: 

Sinumang nasa kabilang dingding na ito na 
sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah, na naniniwaja 
(naninindiaan) dito nanp buona-puso. ipagkaloob sa 
kanya ang magandang balita ng kanyang pagpasok 
sa Paraiso. 

3. Ang Katibayan Tungkol sa Katapatan: 

Ang Allah-SS ay nagsasabi: 


jti Si 4) 


Katiyakan, ang relihiyon (pagsamba at 
pagsunod) ay para sa Allah lamana . (Kanata Az- 
Zumar, 39:3) 

At Siya ay nagsabi: 

i <UJl Uj 


At hindi sila pinag-utusan maliban na sila ay 
sumamba lamang sa Allah, at mag-alay ng tapat na 
panalangin. (Kabanata Al-Bayyinah, 98:5) 


11 



Mula sa mapapanaligang salaysay ni Abu Hurairah*, na 
si Propeta Muhammad# ay nagsabi: 

Ang pinakamapalad na tao na makararanas ng 
aking pamamagitan (sa Araw ng Paghuhukom) ay 
yaong taong may kataoatan sa puso sa 
pagpapahayag ng Walang tunay na Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah. (Bukhari) 

Iniulat ni Utban bin Malika na ang Propeta Muhammad# 
ay nagsabi: 

Katotohanan, ipinagbawal ng Allah ang 
Impiyernong Apoy para sa mga taong taoat na 
nagsasabi ng ‘Walang tunay na Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah. (Bukhari) 

Tinipon ni Nasai sa kanyang aklat na pinamagatang Al- 
Yum wal-Lailah (Ang Araw at ang Gabi) ang Hadith ng 
dalawang Sahaba (kasamahan ng Propeta) na nag-ulat 
na ang Propeta# ay nagsabi: 

Sinuman (sa aking mga tagasunod) ang nagsabi ng 
‘La ilaha ilia Allah, wahdahu la sharika lahu, lahul 
mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shaien 
Qadeer (Walang tunay na Diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah. Siya ang Tanging walang 
katambal. Para sa Kanya ang kaharian at sa Kanya 
[karapat-dapat] ang lahat ng papuri. Siya ang 
Pinakamakapangyarihan sa lahat) nang mataoat sa 
kanyang puso at sumasaksi sa kanyang dila, 


12 



bubuksan ng Allah ang langit para sa pahayag na ito, 
at Siya ay titingin sa tagapagsalita sa mga nilalang 
sa daigdig. At ang alipin na nakikita ng Allah na may 
karapatang pagkalooban ng kanyang hiling. 


4. Ang Katibayan Tungkol sa Pagiging 
Makatotohanan: 


Ang Allah* ay nagsabi: 

JJij Q 0 yk 0 &T i j‘jk of Iof L —'A 

I ,J& Jdiil &\ jJJdi JA jijS I 


Inaakala ba ng tao na sila ay hahayaan na lamang 
nang dahil sa kanilang pagsasabi ng ‘Kami ay 
naniniwala', at hindi na sila susubukan? 
Katotohanan! Aming sinubukan yaong mga nauna 
sa kanila. At katiyakan, batid ng Allah kung sino 
yaong makatotohanan at yaong mga sinungaling.” 
(Kabanata Al-Ankabut, 29:2-3) 


At Kanyang sinabi: 

□ uAjk (►» A} f ^ J yi or* 

Uj o y-J&H Uj i jLJ»T ill J zJ}\ 0 y-iLJv 


13 



q i yir Uw 


At mula sa sangkatauhan, mayroon sa kanila ang 
nagsasabi ng ‘Kami ay naniniwala sa Allah at sa 
Huling Araw’ subalit hindj sila tunav na naniniwaja . 
Iniisip nila na nalinlang nila ang Allah at ang mga 
(tunay na) naniniwala subalit tanging sarili lamang 
nila ang kanilang nalinlang at hindi nila ito napag- 
iisipan. At sa kanilang puso ay (may) isang sakit (ng 
pag-aalinlangan at pagkukunwari) at dinadagdagan 
pa ng Allah ang kanilang sakit. Isang kasakit-sakit na 
parusa ang mapapasakanila, sapagkat sila ay 
palagiang pagsisinungaling. (Kabanata Al-Bakarah, 
2 : 8 - 10 ) 

Isinalaysay ni Mu’adh bin JabL& (na ito ay nagmula sa 
Propetaj*): Walang sino man ang sumaksi ng'La ilaha 
ilia Allah wa anna Muhammadan abduhu wa 
Rasuluhu (Walang tunay na Diyos maliban sa Allah 
at si Muhammad ay Kanyang alipin at Kanyang 
Sugo)’ nang makatotohanan mula sa kanyang puso, 
maliban sa ipagbabawal ng Allah sa kanya ang 
Impiyernong Apoy. (Bukhari, Muslim) 

5. Ang Katibayan Tungkol sa Pagmamahal: 

Ang Allah^s ay nagsabi: 


14 



<d)l blAil aJJi OjS ja Jj>Jj ja Lr >\LJ\ j — »j 



At mula sa sangkatauhan ay may ibang itinatangi 
(sinasamba) bukod pa sa Allah bilang karlbal (ng 
Allah). Minamahal nila ang mga ito katulad ng 
paamamahal nila sa Allah . Ngunit yaong mga 
naniniwala ay nagmamaha[ sa Allah nang higit (sa 
anuoaman) . (Kabanata Al-Bakarah, 2:165) 


At Kanyang sinabi: 

4-lil Li j) ja i y *T jjS}\ Igjt L —1 

* ' ' AAA A A 

* ' " * ' ' ' 

5 OjiUtj 4JJ1 ^ 


O kayong mga mananampalataya! Sinuman sa inyo 
ang tumalikod sa kanyang relihiyon (Islam), 
(magkagayon) magdadala ng ibang tao ang Allah (at 
papalitan kayo) ng mga taong mamahalin Niya at 
magmamahal sa Kanva, mapagpakumbaba sa kapwa 
mananampalataya, mahigpit laban sa mga di- 
sumasampalataya, nakikipaglaban sa Landas ng 
Allah, at kailanman ay hindi natatakot 
(nangangamba) sa paratang ng mga mapagparatang. 
(Kabanata Al-Maidah, 5:54) 


15 



Isinalaysay ni Anas na ang Sugo ng Allahfg ay nagsabi: 

Sinuman ang nagtataglay ng mga sumusunod na 
katangian, malalasap niya ang tamis ng 
Pananampalataya: 

Ang mahalin ang Allah* at ang Kanyang Sugo 
(Muhammad^) nang higit sa anupaman, ang mahalin 
ang isang tao dahil sa Allah* lamang; at ang masuklam 
na bumalik sa di-paniniwala kagaya ng pagkasuklam 
niyang maitapon sa Apoy.” 

6. Ang Katibayan Tungkol sa Pagsuko: 

Ang Allah * ay nagsabi: 


tf ijXfj J&j J\ \ 




At magbalik-loob ng may (tapat na) pagsisisi sa 
inyong Rabb (Panginoon) at jsuko (ang inyong mga 
sarili) sa Kanya (sa Islam). (Kabanata Az-Zumar, 
39:54) 

At Kanyang sinabi: 


1* O > s % s J/ * s 0 s / f 1 * # ^ / O * » /X 

<4*-j j* J 


At sino ba ang (taong) nakahihigit sa 
pananampalataya kaysa sa isang isinusuko ang 
kanyang mukha (sarili) sa Allah at siya ay isang 

16 



Muhsin (Masigasig gumawa ng mga kamabutihan at 
umiiwas sa mga kasamaan). (Kabanata An-Nisa, 
4:125) 


At Kanya ring sinabi: 


\ ' 9 '0 . , .< 0 * s * s if t i s 9 s 9 J s s 

*ui <uJi J\ 

/•. 0 


At sinumang isuko ang kanyang mukha (sarili) sa 
Allah habang siya ay Muhsin, samakatwid siya ay 
tumangan sa pinakamapagkakatiwalaang hawakan. 
(Kabanata Luqman, 31:22) 


At Kanya ring sinabi: 

t (*J ^rr! U-i i)yS^u O j M viLjj ^ 

U_L~j i j *JL ^jj c~jai W» 


Ngunit hindi, saksi ang inyong Rabb (Panginoon), 
hindi sila magkakaroon ng pananampalataya 
hangga’t hindi ka nila ginagawang tagapagpasiya (0 
Muhammad) sa lahat ng kanilang pagtatalo (o di- 
pagkakaunawaan) at walang nakikitang anumang 
pagtutol sa kanilang mga sarili laban sa iyong mga 
pasiya at tinatanggap (ang mga ito) nang may lubos 
na pagsuko . (Kabanata An-Nisa, 4:65) 


17 



Ang Propeta^: ay nagsabi: 


Wala sa inyo ang maaarlng maging tunay na Muslim 
hanggang sa ang kanyang pagnanais ay sumuko sa 
anumang aking data (na Kapahayagan). 

Tunay, ito ang lubos na pagsuko at ang dapat maging 
layunin ng isang Muslim. 


7. Ang Katibayan Tungkol sa Pagtanggap: 

Ang Allah* ay nagsabi: 


u f l JtS Uj j»jS Ja ^ siH3 li si 1 Iji'j 

jjjl Jt3 [] OjJiii tjlj <ui I—J«.bT LJJlirj 

Uj U f J ljJld ‘UIp Ua tr 

« , » * A A s * ' A A A / 

□ 5-iip JiT oils' Uii’i j^U Ulfciti [] 


At gayundin, hindiKami nagpadala ng tagapagbigay- 
babala na nauna sa iyo (O Muhammad&) sa 
anumang bayan (tao), ngunit ang mga mayayaman 
sa kanila ay nagsabi: ‘Natagpuan namin ang aming 
mga ninuno na sumusunod sa isang kaugalian at 
relihiyon at tunay na kami ay susunod sa kanilang 
mga yapak.’ (Ang tagapagbigay-babala) ay nagsabi: 
‘Kahit na ako ay magdadala sa inyo ng higit na 
mainam na patnubay kaysa sa natagpuan ninyong 
sinusunod ng inyong mga ninuno?’ Sila ay nagsabi: 

18 



‘Katotohanan, kami ay hindj naniniwala divan sa 
ioinadala sa iVo .’ Kaya’t Aming ginantihan sila, at 
tingnan kung ano ang naging wakas ng mga 
naatatwa . (Kabanata Al Zukhruf, 43:23-25) 


At Kanyang sinabi: 

□ oaijj-itiiiJ—# 

o .££ \^~\ ijs'jtg 


Tunay, nang sabihin ito sa kartila: ‘Walang tun ay na 
Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah’, sila ang 
naging palalo sa pagmamalaki (at /tmatwa ito) . At 
(kanilang) sinabi: ‘liwanan ba namin ang aming mga 
diyos para sa kapakanan ng isang makatang 
nasisiraan ng bait? (Kabanata As-Saffat, 37:35-36) 

Isinalaysay ni Abu Musa* na mula sa Propeta* na 
nagsabi: 

Ang kahalintulad ng patnubay at kaalaman na 
ipinadala sa akin ng Allah ay katulad ng ulan na 
bumubuhos sa lupa. Ang ilan ay matabang lupa na 
nagpasibol ng halamanan at damo nang masagana, 
(at) ang isa pang bahagi nito ay matigas na lupa at 
inipon nito ang tubig-ulan at binigyang- 
kapakinabangan ng Allah ang mga tao dito. At ito ay 
kanilang ginamit na inumin at sa pagpapatubig sa 
lupa para sa pagtatanim. (At) ang isang bahagi nito 


19 



ay tuyo na hindi makapag-ipon sa tubig ni 
makapagpasibol ng halamanan (kaya ang lupang ito 
ay hindi nakapagbigay-kapakinabangan). Ang una 
ay ang halimbawa ng tao na nakakaunawa ng 
relihiyon ng Allah (Islam) at nakakuha (nakatanggap) 
ng kaoakinabangan (mula sa kaalaman) na 
ipinahayag ng Allah sa pamamagitan ko at 
natututuhan at pagkatapos ay itinuturo ito sa iba. 
Ang (huling halimbawa ay yaong sa isang) tao na 
hindi tumatangoap ng patnubay ng Allah na 
ipinahayag sa pamamagitan ko.fSiya ay kagaya ng 
tuyong lupa.) 

MGA PANURI UPANG MALAMAN ANG TAO AY 
LUMISAN SA ISLAM 

Ang paglisan ng isang tao sa ilalim ng relihiyong Islam ay 
binubuo ng sampung kadahilanan: 

1. Shirk o Polytheismo (pagtatambal ng mga diyus- 
diyusan sa pagsamba sa Allah) katulad ng sinabi ng 
Allah-fe;: 




Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang 
(kasalanang) pagtatambal ng iba (sa pagsamba) sa 
Kanya. Ngunit Kanyang pinatatawad ang ibang 
kasalanan bukod ditto sa sinumang Kanyang nais. 
(Kabanata An-Nisa4:116) 


20 



At Kanyang sinabi: 


U} ji3i eijl'j al^Jl Up ilJt oii <0Jb a Jti 


jCfljt ^ ^fcJUaU 


...Katotohanan, sinumang magbigay katambal sa 
pagsamba sa Allah, magkagayo’y, ay ipagbabawal 
(ipagkakait) ng Allah sa kanya ang Paraiso, at ang 
Apoy ang kanyang magiging tahanan. At para sa 
mga mapaggawa ng masama, walang makatutulong 
sa kanila. (kabanata Al-maidah, 5:72) 

Maging, ang pagkatay at pag-aalay ng hayop para sa iba 
maliban sa Allah*, katulad ng pag-aalay sa jinn 
(demonyo), santo, imahen, o sa mga libingan ay 
itinuturing din bilang isang gawang polyteismo. 

2. Sinumang naghirang bilang mga tagapamagitan sa 
pagitan niya sa Allah (katulad halimbawa ng mga santo, 
rebulto, mga banal na tao), at sila’y nananalangin sa 
mga ito at humihiling sa kanilang mamagitan sa Allah* 
para sa kanya, at ibinibigay ang kanyang pagtitiwala sa 
kanila, siya ay itinuturing bilang isang di- 
nananampalataya. 

3. Sinumang nagtuturing sa mga nagtatambal ng iba sa 
pagsamba sa Allah* (mga mushrik) bilang mga 
mananampalataya, at sila ay hindi nag-aalinlangan sa 
kanilang pananampalataya ng mga ito, o nagtuturing na 

21 



tama ang kanilang paniniwala, siya ay nabibilang sa 
kanila na di-nananampalataya. 


4. Sinumang naniniwala na ang patnubay ng iba ay 
higit na ganap (o mainam) kaysa sa patnubay na dinala 
ni Propeta Muhammad*, at siyang naniniwala na ang 
batas ng iba ay nakahihigit kaysa sa batas na dala ni 
(Muhammad*), ay kahalintulad ng isang taong higit na 
ninanais ang pamamahala ng mga huwad na mga diyus- 
diyusan kaysa sa pamamahala ng AllahSg. 
Samakatuwid, siya ay isang di-nananampalataya. 

5. Sinumang nasusuklam (o namumuhi) sa anumang 
dalang batas (o gawang pagsamba) ng Propeta* kahit 
na ito ay kanyang isinasagawa ay itinuturing bilang isa 
ring di-nananampalataya. 


6. Sinumang kumutya (o lumibak) sa anumang bagay 
na sumasaklaw sa relihiyon ni Propeta Muhammad* 
maging sa mga paksang nauukol sa gantimpala o 
kaparusahan binabanggit dito ay itinuturing bilang isa 
ring di-mananampalataya. Ang AllahS ay nagsabi: 


fjfc r Ji !jjJuii H Q tfbj; <dlu( ji 

°p&\£\ Jjo 


Sabihin: Ang inyo bang kinukutya ay ang Allah at 
ang Kanyang Ayat (mga patunay, katibayan, talata, 
aral, palatandaan, kapahayagan, atbp.) at ang 
Kanyang Sugo? Huwag magdahilan pa; kayo ay 

22 



naging di-nananampalataya pagkaraan ninyong 
maniwala. (Kabanata At-Tawbah, 9:65-66) 

7. Sinumang nagsasagawa ng karunungang itim 
(pangungulam, at panggagayuma at iba pang kaugnay 
nito). At yaong nasisiyahan at sumasang-ayon sa 
ganitong gawain ay kabilang din sa mga di 
nananampalataya: 


Uij 'iji j J&- vij 


...Ngunit hindi ang dalawang (anghel) na ito ang 
nagturo sa sinuman (ng gayong mga bagay) maliban 
sa pagsasabi: ‘Kami ay para sa pagsubok 
lamang,(kaya’t) huwag maging di-nananampalataya 
(sapamamagitan ng pag-aaral ng karunungang itim 
mula sa amin). (Kabanata Al-Baqarah, 2:102) 


8. Sinumang nagtataguyod o nagbibigay tulong sa mga 
mushrik (taong sumasamba sa iba bukod sa AllahSs at 
tumutulong sa kanila laban sa mga Muslim. Ang AllahM 
ay nagsabi: 


f jiit ijj#, Si ajji oi ^ (*■&£ 


...At kung sinuman sa inyo ang nagturing sa kanila 
(bilang mga Auliya), magkagayo’y siya ay tunay na 
nabibilang sa kanila. Katotohanan, hindi 
pinapatnubayan ng Allah yaong mga taong hindi 


23 



makatarungan (nagtatambal ng iba sa pagsamba sa 
Allah). (Kabanata Al-Maidah, 5:51) 

9. Sinumang naniniwala na mayroong ilang tao na di- 
saklaw o sakop (hindi dapat pumailalim) sa pagsunod sa 
Shariah (Batas ng Islam) ni Muhammad^, katulad ng 
mga (naunang mamamayang tagasunod ni Khdir) na 
nagsasabing sila ay hindi sakop sa pagsunod sa Batas ni 
Musa (Moses), ay itinuturing bilang isa ring di- 
mananampalataya. 


10. Sinumang ang nagpawalang-bahala (at di nagbigay 
pansin) sa relihiyon ng AllahM sa pamamagitan ng hindi 
pag-aaral nito at sa di-pagsasagawa o 
pagsasakatuparan nito, siya’y tumalikod din sa islam. 
Ang Allah-** ay nagsabi: 


JA U) (*J <Uj ObU £i JAA J -• J 

' * -.«■ > 

O jaAza 


At sino ang nakakagawa ng higit na pagkakasala 
kaysa sa isang binigyang ng paalala (hinggll)sa Ayat 
(mga patunay, katibayan, talata, aral, palatandaan, 
kapahayagan, atbp.) ng kanyang Panginoon at 
pagkaraan ay isantabi (o talikuran) ito? 
Katotohanan, Kami ay maglalapat ng ganti sa mga 
Mujrimun (mga kriminal, makasalanan, di-naniniwala, 
nagtatambal ng iba sa pagsamba sa Allah, 
makasalanan, atbp.) (Kabanata as-Sajdah, 32:22) 


24 



Walang pagkakaiba ang isang mapagbiro at seryosong 
tao hinggii sa mga bagay na nagpapawalang-bisang ng 
kanyang pagiging Muslim maliban sa isang taong nasa 
bingit ng kagipitan. Lahat ng kadahilanang ito ay 
sadyang mapanganib at karaniwang nangyayari. Kung 
kaya ang isang Muslim ay nararapat na mag-ingat at 
matakot sa mga ito para sa kanyang sarili. Tayo ay 
nagpapakupkop sa Allahis mula sa mga nagbubunsod 
ng Kanyang poot at matinding kaparusahan. 

TAWHEED 

(ANG KAISAHAN NG ALLAH O ISLAMIKONG 
PAGSAMBA SA NAG-IISANG DIYOS) 

Ang Tawhid ay isang katagang nagpapahiwatig ng 
paniniwala sa (ganap na) Kaisahan ng Allah ayon sa 
katuruan ng Islam na nagpapahayag na ang AllahSe ay 
(ganap na) nag-iisa at walang katambal. Sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng Kataas-taasang Kapangyarihan at ng 
lahat ng Papuri (o parangal). Siya ay hindi nagkaanak at 
hindi rin ipinanganak. Siya ay walang anumang karibal o 
kasama sa kanyang pagka-Diyos at Kapamahalaan. 

1. Tawheed Ar-Rububiyah (Kaisahan ng Kanyang 
Pagka-Panginoon) 

Bagaman, ang mga pagano sa panahon ng Sugo ng 
Allah (Muhammad^) ay naniniwala dito, hindi pa rin sila 
binigyang-karapatang pumasok sa Islam. Bagkus, ang 
Propetas* ay nagpahintulot sa Muslim na makipaglaban 
at makipagdigmaan sa kanila at pagkuha sa kanilang 

25 




mga ari-arian bilang labi ng digmaan (sapagkat sila ay 
nagtakda o nagtayo para sa kanilang sarili ng mga diyus- 
diyusan katulad nina Lat, Uzza, at Manat bilang katambal 
ng Allah). Ang Tauhid Ar-Rububiyah ay paninindigan 
sa Kaisahan ng Allahis sa lahat ng Kanyang mga gawa 
kagaya ng matutunghayan sa Qur’an: 


3U&'j iAUi c? ofijjt J* J-J 

"V ss 4 s \ s s *s\ A O' A, Us f „ * ' U * •. * 

ji 1*^ <j* »— j* j—»J 

djjtaS tAif Ji3 till il> 


Sabihin: Sino ang nagbibigay panustos sa inyo 
mula sa langit at lupa? O sino ang nagmamay-ari ng 
pandinig at paningin? At sino ang nagbibigay buhay 
mula sa patay at sino ang nagbibigay kamatayan 
mula sa pagkabuhay? At sino ang namamahala sa 
lahat ng bagay?” Sila ay magsasabi: “Allah". 
Sabihin: “kung gayon hindi ba kayo natatakot sa 
kaparusahan ng Allah (dahil sa pagtatakda ninyo ng 
katambal saKanya sa pagsamba)? (Kabanata Yunus, 
10:31) 

Ito ay nangangahulugan na pinapangyari ng AllahSs na 
ang lahat ng bagay ay mabuhay. Siya ang tangi 
nagtutustos at nagpapanatili sa mga nilikha. Siya ang 
Tanging Nag-iisang Panginoon ng sansinukob at wala 
Siyang pangangailangan sa kaninuman para gawing 
katulong. (Napakaraming talata sa Qur’an ang 


26 



tumatalakay tungkol sa paksang ito ngunit isa lamang 
ang aming sinipi bilang paglilinaw.) 

2. Tawheed al-Uluhiyah (Kaisahan ng [Ating] 
Pagsamba [sa Kanya] o Kaisahan ng Kanyang Pagka- 
Diyos). 

Ito ang malaon ng pinagtatalunan sa iba’t-ibang yugto ng 
panahon hanggang sa ngayon. Ipinahihiwatig nito ang 
paniniwala na ang Allahis ang tanging Isang Diyos na 
Siyang may karapatan sa lahat ng ating gawaing 
pagsamba katulad ng pagdalangin, pangako o panata, 
pagkatay ng hayop bilang pag-aalay, pag-asa, 
pagkatakot, pagtitiwala, pagnanasa, paghanga at 
pagsisisi. Ang bawat isa sa mga ito ay pinatutunayan ng 
mga katibayan mula sa Qur'an. 

3. Tawheed Al-Asmaa wa Assifat (Kaisahan ng 
Allahie sa Kanyang mga (Banal) Na Pangalan at 
Katangian) 

Nangangahulugan ito ng pagpapatunay sa lahat ng 
Kanyang [AllahSi;] Banal na Pangalan at Katangian ng sa 
ganoon ding kahulugan nang walang pagbibigay ng 
ibang kahulugan, pagpapalit at pagbabago, 
paghahambing at pagdaragdag, atbp: 


jj;j Q jJ J Hi jy □ iLi Q iISi> jl 

n %-\\ytii 


27 



Sabihin (O Muhammad): ‘Siya ang Allah (ang) lisa. 
Ang Allah, ang may kasapatan (walang 
pangangailagan). Siya ang Sandigan ng lahat ng 
mga nilikha. Siya ay hindi nagkaanak, at hindi rin 
ipinanganak. At sa Kanya ay walang makapapantay 
(o makakatulad). (Kabanata Al-lkhlas, 112:1-4) 


t b tjjij ^ SjfrS'A <0ij 

' * e ° ' ' o o A 

0 i L oJo lU Oj 


At ang (lahat ng) mga Pinakamagandang Pangalan 
ay pagmamay-ari ng Allah. Kung kaya’t manawaga 
sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. At iwanan 
ang samahang nagtatatwa ng Kanyang mga 
Pangalan. Sila ay pagbabayarin sa sa datinilang 
ginagawa. (Kabanata Al-A’raf, 7:180) 


...Sa Kanya ay walang makakatulad at Siya ang 
Lubos na Nakaririnig, ang Lubos na nakakakita. 
(Kabanata Ash-Shura, 42:11) 

ANG MGA URI NG SHIRK 

(PAGTATAMBAL NG IBA SA PAGSAMBA SA 
ALLAH-k.) 


28 



Ang kabaligtaran ng Tawheed ay ang Shirk na 
nangangahulugan ng pagtatambal ng iba sa pagsamba 
sa AllahS*. Isa sa pinakamalaking kasalanan na 
maaaring kasangkutan ng tao ay ang pagsamba sa mga 
nilikhang bagay. Sa mahabang panahon, ang Allahit ay 
lagi nang nagbibigay paalala sa tao na lumayo sa 
gawang pagsamba sa mga bagay na wala namang 
mabuting dahilan. 

Mayroong Tatlong Uri ng Shirk: 

1. Ash-Shirk Al-Akbar (Malaki /mabigat na uri ng 
Shirk (Polytheismo-Ang Pagsamba bukod pa sa Allah) 
Ang mabigat na Polytheismo (Shirk) ay ang pag-aalay ng 
anumang uri ng pagsamba sa sinuman o anupaman 
maliban sa Allah. Kailanman, ito ay kasalanang hindi 
mapapatawad ng Allah, at maging ang anumang 
mabuting gawa kaugnay nito, katulad ng sinabi ng Allah 
sa Qur’an: 


ijAj s.Uio oJJi Oji U j&u j aj j 0? jAju Si a H i 01 

\Xju JO? Lui djjli 0 


Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang 
(kasalanang) pagtatambal ng iba sa Kanya. Ngunit 
Kanyang pinatatawad ang ibang kasalanan maliban 
dito sa sinumang Kanyang nais. At sino mang 
magtambal ng iba sa Allah ay tunay na naligaw ng 
malayofmula sa tamang landas). (Kabanata an-Nisa, 
4:116) 


29 



Ang Allahis ay nagsabi rin: 


(&JJ tJ'j J^'r"! i/f. ^ ^ 

> -*JlkU U) jl2l Sljlij &jl Up il)l lUi Ub 


At ang Mesiyas (Hesus) ay nagsabi: ‘O angkan ni 
Israel! Sambahin ang Allah, ang aking Panginoon at 
inyong Panginoon. Katotohanan, sinumang 
magbigay katambal sa pagsamba sa Allah, 
magkagayo’y ipagbabawal ng Allah sa kanya ang 
Paraiso, at ang Apoy ang kanyang magiging tirahan. 
At para sa mga mapaggawa ng masama, walang 
makatutulong sa kanila. (Kabanata Al-Maidah, 5:72) 


Ang Allah-fe ay patuloy na nagsabi: 


t-'Cx J*p Iji*P U (jJj UjJj 


At Aming haharapin ang anumang gawa na kanilang 
(mga di-naniniwala, nagtatambal ng iba sa 
pagsamba sa Allah, makasalanan, atbp.) ginawa, at 
Aming gagawin ang mga gawang ito na nagkalat na 
lumulutang na alikabok.” (Kabanata Al-Furqan, 
25:23) 

Walang idudulot na kabutihan ang anumang mabuting 
gawa ng mga sumasamba sa mga diyus-diyusan. Hindi 


30 



tatanggapin ng Allah ang kanilang nga gawa sa dahilang 
sila’y tumalikod o nagbibigay katambal sa Kanya. 

Ang Allah* ay nagsabi pa rin: 


> tips aiLp cf'jd ‘J 


...Kung magbibigay ka ng katambal sa pagsamba sa 
Allah, katunayan ang (lahat ng) iyong mga gawa ay 
mawawalang-saysay, at katiyakang kayo ay isa sa 
mga talunan. (Kabanata Az-Zumar, 39:65) 


Siya na Makapangyarihan (Allah*) ay nagsabi rin: 


/ i ^ ^ % 9s ( £ 


...at kung nagtakda sila ng katambal (sa pagsamba) 
sa Allah, ang lahat ng dati nilang ginagawa ay 
walang kapakinabangan sa kanila. (Kabanata Al- 
An’am, 6:88) 

Ang Mabigat na Polytheismo (Shirk Al-Akbar) ay may 
Apat na Uri 

1. Ang Shirk sa Pamamagitan ng Pagsusumamo o 
Panawagan (Pananalangin sa iba maliban sa Allah) - 
katulad ng sinasabi ng Makapangyarihan (Allah): 


31 



J\ ^Al^u Uii ii dJJ 1 IjPi liXUSl 


lit 


At kapag si la ay naglayag sa sasakyang dagat, si la 
ay nananalangin sa Allah, nang buong katapatan, 
inuukol sa Kanya ang Pananampalataya; subalit 
(masdanl), sila ay muli na naming nagtatakda ng 
mga katambal (sa Allah) sa sandaling sila ay 
Kanyang iniligtas sa kalupaan. (Kabanata Al- 
Ankabut, 29:65) 

2. Ang Shirk mula sa mga Layunin, Naisin at 
Hangarin - katulad ng ipinapahayag ng talata sa Qur’an: 


pAJ ^ (*^! ^ j . OlSf ( j__i 

jiBi Sii i'jt-'i i ^ ^ jjjl i 'dk —jy d Si ifs* 

OjiiAj I y'S’ U Jb\jj \ycLe U Ja-?-j 


Sinumang magnasa ng buhay sa mundo at ng 
ningning nito, Aming babayaran sila nang lubos sa 
kanilang mga gawa doon at sila ay hindi 
magkakaroon ng kabawasan dito. Sila’y wala ng 
makukuha sa kabilang buhay kundi ang Apoy, at 
walang kabuluhan ang kanilang mga gawa dito, at 
walang ibubunga ang kanilang ginagawa noon. 
(Kabanata Hud, 11:15-16) 


32 



3. Ang Shirk sa Pamamagitan ng Pagsunod 
(Pagpapakita ng Handang Pagsunod sa mga Utos ng iba 
sa Pagsuway sa Allah). 


Ang katibayan nito ay ang pahayag ng Allah-te: 

✓ ✓ / ». <> ^ *.✓ ft. . * $ t 9 ■* * ' * * ' if ? 

piy J*' *u' Oji JA bbjl 

CU ^ M v »k -»j 4-i! yjX& 'ii 'j><j 


Sila (Hudyo at Kristiyano) ay nagturing sa kanilang 
mga rabbi at sa kanilang mga pari na kanilang mga 
panginoon bukod sa Allah (sa pamamagitan ng 
pagsunod sa kanila sa mga bagay na kanilang 
ipinahihintulot o ipinagbabawal ayon sa kanilang 
sariling mga hangarin na hindi ipinag-uutos ng 
Allah) at (kanila ding itinuturing na panginoon) ang 
Mesiyas na anak ni Maria, samantalang, ipinag-utos 
sa kanila (Hudyo at Kristiyano) (sa mga Batas ni 
Moses sa Torah at sa Ebanghelyo ni Hesus) na 
walang dapat na sambahin kundi ang lisang Diyos 
(Allah) - walang tunay na Diyos maliban sa Kanya. 
Ang papuri at luwalhati ay sa Kanya, (Sadyang kay 
layo Niya sa anumangkanilang iniuugnay [sa 
Kanya].) (Kabanata at-Tawbah, 9:31) 


33 



Ang kahulugan nito ay tumutukoy sa pagsunod sa mga 
Relihiyosong pantas at ibang pang maalam na tao sa 
pagsuway sa Allah*?, at hindi sa pagtuon ng 
pananalangin sa kanila. Kagaya ng pagkakapaliwanag 
(nito) ng Propetass kay Abi Abu Hatim na ang ibig sabihin 
ng pagsamba dito ay ang pagsunod sa kanila . sa 
kanilang mga makasalanang gawain. 


4. Ang Shirk sa Pamamagitan ng Pagmamahal 
(Pagpapakita ng pagmamahal sa iba na dapat ay para 
sa Allah lamang) - katulad ng sinabi ng Allah*?: 


<dil alii bji j* Jlpcj j _») 

af lif I _pT 


At sa sangkatauhan ay may ibang sumasamba 
bukod pa sa Allah. Minamahal nila ang mga ito 
katulad ng pagmamahal nila sa Allah. (Kabanata, 
2:165) 

2. Ash-Shirk Al-Asghar (Ang Maliit na Uri ng Shirk) 

Ang maliit na Shirk ay Riyaa (pakitang-tao o 
pagkukunwari), at pagsumpa sa ngalan ng iba bukod sa 
Allah; at ang panunumpa “Sa pahintulot ng Allah at sa 
pahintulot ni..." 

Ang sabi ng Propeta^: “Ang higit kong kinatatakutan 
sa inyo ay ang Shirk Al Asghar.” Nang siya ay 
tanungin kung ano ang Shirk Al Asghar, siya’y 

34 



nagsabi; ang nakakubling Shirk. (Ahmed, Tabrani at 
Bayhaqi) 

Ang Propetals; ay nagsabi rin: “Sinumang sumumpa 
sa pangalan ng iba maliban sa Allah#; ay isang 
Mushrik (sumasamba sa diyus-diyusan). 

3. Ash-Shirk Al-Khafi (Ang Shirk na di-nakikita[di 
halata]) 

Ang nakatagong Shirk ay ipinaliwanag ng Propeta^: 

Ang di-nakikitang Shirk sa Ummah (sambayanang 
Muslim) na ito ay nakatago nang higit pa sa mga 
bakas ng itim na langgam sa itim na bato sa isang 
madilim na gabi. 

Ang pagbabayad (sa kapatawaran) nito ayon sa 
pahayag na Propetaii ay: “0 Allah! Katotohanan ako 
ay nagpapakukop sa lyo laban sa pagtatambal ng iba 
sa lyo at ako ay nagsusumamo para sa lyong 
kapatawaran sa mga kasalanang hindi ko 
nalalaman. ” 

ANG KUFR (DI-PANINIWALA) AT ANG MGA URI NITO 

Ang Kufr (Di-Paniniwala) ay may dalawang Uri: 

1. AL-KUFR AL-AKBAR (Ang Mabigat na Uri ng 
Di-paniniwala) 


35 



Ang Mabiaat na llri nq Kufr ang siyang pangunahing 
nagbibigay daan upang ang isang mananampalataya ay 
lumisan sa ilalim ng relihiyong Islam. 

Ito ay may limang uri: 


1. Ang Kufr ng Pagtatatwa (o Pagtakwil) - katulad 
ng sinabi ng Allah 


#ui jfsxJb jt b jS" <dJl ‘(j—*) 

's'** $ o'"* 


At sino ba ang higit na gumagawa ng kamalian 
maliban sa kanyang naglulubid ng kasinungalingan 
laban sa Allah, o nagtatatwa sa katotohanan kapag 
ito ay dumarating sa kanya? Hindi ba’t mayroong 
(kasasadlakang) pook sa Impiyerno para sa mga di- 
naniniwala? (Kabanata Al-Ankabut, 29:68) 

2. Ang Kufr Ng Pagmamataas o Pagmamalaki - 

bagama’t batid ang katotohanan: 

'j (.$<' cr^°! **'! di i ij 

'j* od) 



At (tandaan) nang Kami ay nagsabi sa mga anghel: 
‘Magpatirapa kayo kay Adam! at sila ay nagpatirapa 
maliban kay Iblis (si Satanas ay isa sa mga Jinn). 
Siya ay tumanggi at nagmataas, at siya ay isa sa 

36 



mga di-naniniwala (sumusuway sa Allah). (Kabanata 
Al-Baqarah, 2:34) 

3. Ang Kufr Ng Pag-aalinlangan - Ang katibayan ay 
ang pahayag ng Allah*: 


□ o-J of U Jli pit 'jkj isi?r 

l$2> <UJ13 2AL*Jl (j—t' l——*J 

✓ * / / ^ / 

^ aJ Jl3 [J L \ a\a 

* * * * * 

is jza dj 4jji l£j q <uki |*j ^y 

✓ ^ / / / ^ 

D 


Af s/ya ay nagtungo sa kanyang hardin habang nasa 
kalagayan (ng pagmamataas at di-paniniwala) na di- 
makatarungan sa kanyang sarili. Siya ay nagsabi: 
‘Hindi ko tiyak (o iniisip) na ito ay mawawala at hindi 
ko iniisip na ang Oras (ng Paghuhukom) ay darating. 
At kung tunay mang ako ay ibabalik sa aking 
Panginoon (sa Araw ng Muling Pagkabuhay), tiyak 
na ako ay makakahanap ng higit kaysa dito kapag 
ako ay nagbalik sa Kanya.’ Ang kanyang kasama ay 
nagsabi habang nakikipag-usap sa kanya.: ‘Hindi ka 
ba naniniwala sa Kanya na lumikha sa iyo mu la sa 
alabok, at pagkatapos ay humubog sa iyo upang 
maging tao? Sa ganang akin, (naniniwala ako) Siya 
ang Allah, ang aking Panginoon at wala akong 
itatambal na iba sa aking Panginoon. (Kabanata Al- 
Kahf, 18:35-38) 


37 



4. Ang Kufr ng Pagwawalang-bahala - katulad ng 
pagkakabigay-diin sa pamamagitan ng pahayag ng 
Allah*: 


Oj>tjj-bl Up tjyii jj-UIj 


...subalit yaong mga di-naniniwala ay lumayo (at 
hindi alintana) kung saan sila binigyang-babala. 
(Kabanata Al-Ahqaf, 46:3) 

5. Ang Kufr ng Pagkukunwari o Pakitang-tao - ito ay 

pagpapakita at pagsasabi ng paniniwala subalit hindi 
tunay na naniniwala. Ang Allahsfjfay nagsabi: 


djyi* t) ^4* J* '{Jo* I jjig p j^Tb Ulii 


lyan ay dahil sila ay naniwala, at pagkatapos ay 
tumalikod (di-naniwala). Magkagayo’y ipininid 
(isinara) ang kanilang mga puso ay nakapinid, kaya’t 
hindi sila makaunawa. (Kabanata Al-Munafiqun, 63:3) 

2. AL KUFR AL-ASHGAR (Ang Maliit na Uri ng 
Di-paniniwala) 

Ang ganitong di-paniniwala ay hindi naglalabas sa tao sa 
Islam. Ito ay ang kawalan ng utang-na-loob, katulad ng 
sinabi ng Allah*: 


38 



te'j \#)j i^-L; alukl iu*T civsr L;^ iii u^'j 

* > 

l 3J<j*>Q <UJl ^A»b CJji!>3 OliCi J—^ 

-*'0 ' ? fli*' 

0 yc~gj Ijj15 Uj 


Af ipinakita ng Allah ang halimbawa ng isang bayan 
na namamalaging payapa (ligtas) at nasisiyahan, ang 
panustos ay dumarating dito nang sagana mula sa 
bawat lugar. Ngunit ang mga tao dito ay nagtatwa 
(itinanggi nila) ang mga biyaya ng Allah (dahil sa 
kawalan ng utang-na-loob). Kaya’t ginawa ng Allah 
na malasap nito (taong-bayan) ang matinding gutom 
at takot dahil sa kanilang mga gawa (kawalan ng 
pasasalamat). (Kabanata An-Nahl, 16:112) 

ANG NIFAQ (PAGKUKUNWARI) AT ANG MGA URI 
NITO 

1. Ang Pagkukunwari sa Paniniwala. 

Ang Pagkukunwari sa Paniniwala ay binubuo ng anim na 
uri at ang gumawa nito ay nabibilang sa mga 
pinakamababang antas ng tao sa Impiyernong Apoy.” 

1. Ang Pagtatwa sa Propeta*:. 

2. Ang Pagtatwa sa anumang bahaging ipinahayag sa 
Sugo ng Allah'^.para sa sangkatauhan. 

3. Ang Pagkasuklam o pagkamuhi sa Sugo ng Allah^g. 


39 



4. Ang Pagkasuklam sa alinmang bahagi ng banal na 
mensahe (kapahayagan) na ipinahayag sa Propeta ng 
Allah*. 

5. Ang Kasiyahang Nadarama kapag tinutuligsa o 
sinisira ang relihiyong Islam. 

6. Ang Paghihimagsik ng Kalooban sa mga 
natatamong Tagumpay ng Islam. 

2. Ang Pagkukunwari sa mga Gawa. 

Ang pagkukunwari sa mga gawa ay may limang uri, 
katulad ng sinabi ng Propeta ng Allah*: 

Ang mga palatandaan ng isang mapagkunwari ay 
tatlo: nagsisinungaling kapag siya ay nagsasalita, 
kapag siya ay nangangako, siya ay hindi tumutupad; 
nagtataksil kapag siya ay pinagkatiwalaan. 

Sa isa pang pagkakaulat, idinagdag na: 

Kapag siya ay nakipagtalo (o nakikipag-away) siya 
ay nagiging palalo; at kapag siya ay 
nakikipagkasundo, siya ay nagiging taksil. 

ANG KAHULUGAN NG TAGHUT AT ANG MGA 
PINUNO NITO 

Ang unang ipinag-utos ng Allah sa tao ay ang pagsamba 
lamang sa Kanya at ang pag-iwas (pagtatwa) sa Taghut. 
Tunghayan ang pahayag ng Allah^s: 


40 



At katotohanan, Kami ay nagpadala sa bawat 
Ummah (pamayanan, bansa) ng Sugo (na 
nagpapahayag na): ‘sumamba sa Allah (lamang) at 
umiwas sa Taghut (mga huwad na diyos, atbp).”’ 
(Kabanata An-Nahl, 16:36) 

Ang kahulugan ng pagtatwa o pagtalikod sa Taghut ay 
ang maniwala sa kawalang-saysay, kawalang-halaga at 
kawalang-katotohanan ng anumang sinasamba maliban 
sa Allah*. Nararapat na iwanan at iwasan ito nang 
ganap, kasuklaman ito, at isumpa ang mga tagasunod 
nito, at isagawa ang pakikipaglaban sa kanila. Tunay na 
ang pagsamba ay para lamang sa Tanging Tagapaglikha 
at samakatuwid, walang sinumang nilikha ang dapat 
paglaanan ng pagsamba. 

Ang kahulugan ng paniniwala sa Allah* ay Siya ang 
nag-iisang tunay na Diyos na dapat sambahin nang 
walang katambal. Nararapat ialay ang lahat ng uri ng 
pagsamba sa Allah* lamang, sa gayong nararapat ding 
itinatatwa ang bawa’t diyus-diyusan. Karagdagan pa, 
nararapat mahalin ang mga matapat na tao (sa 
pagsamba sa Allah) at maging kaibigan sila. Nararapat 
ding kamuhian ang mga tagasunod ng Shirk 
(Polytheismo) at makipaglaban sa kanila. Sa katunayan, 
ang pagsamba lamang sa Allah* ay siyang Relihiyong 
itinatag ni Propeta Ibrahim (Abraham) at ng lahat ng 
Propeta. Sinuman ang lumihis mula sa pagsamba sa 
Tagapaglikha, kanya lamang ginawang hangal ang 

41 



kanyang sarili. Ito ay isang magandang halimbawa para 
sa atin na ipinakita sa Qur’an: 


^£4,jjij 1 jl 4jut & yj\ CJlT ji 

. //«/ ./ // o ^ . /» Tti* ^ s .6 * o ^ . / J , 

uij Ujj *3o U jAS 4 JU 1 0jl ja OjJLju Uj»j Au «,»j_> 1 >) 

jy Jt Jju i^ Jy ill fr ujdi3 33ii_iit (*^-43 
^ ^ i!' > itf lu;f ^3 nl Js ^\y\ 


Tunay na mayroong napakahusay na halimbawa 
para sa inyo (sa katauhan) ni Ibrahim at yaong 
(sumusunod) sa kanya, noong kanilang sinabi sa 
kanilang kalipi: ‘Katotohanan kami ay malaya (sa 
pananagutan mula sa inyo at) sa anumang inyong 
sinasamba bukod sa AllahSi Kayo ay tinanggihan 
namin, at mayroong labanang nagsimula sa pagitan 
namin at sa inyo, at pagkasuklam magpakailanman 
hanggang sa kayo ay maniwala sa Allah & lamang. 
(Kabanata Al-Mumtahanah, 60:4) 


Ang Taghut ay isang malawak na kataga na tumutukoy 
sa lahat ng bagay na sinasamba maliban sa Allah#?. Ang 
pangmaramihang katawagan nito ay Tawaghit. Ang 
mga pangunahin o nangunguna sa mga Tawaghit ay ang 
limang sumusunod: 

1. Si Satanas, ang isinumpa, na nagbubuyo sa tao na 
sumamba sa iba maliban sa Allah#®. Ang patunay ay ang 
pahayag ng Allah#?: 


42 



jip iS\ 0\kl)i ij^u' ? of paT ^ b j&Jj j^J 


-i* j 

oy 


Hindi Ko ba ipinag-utos sa inyo, o mga anak ni Adan, 
na huwag ninyong sambahin si Satanas. 
Katotohanan siya ay isang tahasang kaaway sa inyo. 
(Kabanata Yasin, 36:60) 


2. Ang Sinumang Pinunong Mapaniil (Malupit) na 
binabago ang mga Batas ng Allah (Kautusang Islamiko). 
Ang katibayan ay ang pahayang ng Allahfe: 


ja Jjii Uj d£Jl J jif Uj 'ji»T 0(♦—!' 

4j 01 Jij O' OjJjjjt OlLi 

iIlju of O bijtt ., 1 ' 


Hind ba ninyo nakita yaong (mga mapagkunwari na) 
nag-aangking sila ay naniniwala sa ipinahayag sa iyo 
at sa (mga naunang) ipinahayag (bago dumating ang 
iyong panahon), at nagnanais dumulog sa Taghut 
para sa pasiya (hinggil sa kanilang mga 
pinagtatalunan) samantalang sila ay inutusang 
tanggihan ang mga ito. Subalit minimithi ni Satanas 
na iligaw sila ng landas. (Kabanata An-Nisa, 4:60) 


43 



3. Ang Sinumang Tagapamahala na sinusunod ang 
mga Batas maliban sa Batas ng Allah*. Ang patunay ay 
ang pahayag ng Allah*: 


Ojybsii ^jk ib —JjU il)i Jjii Uj 


...at sinumang hindi maghatol ay on sa ipinahayag 
ng Allah, magkagayon sila ay mga Kafirun (sila ay 
itinuturing bilang mga taong may mababang uri ng 
di-paniniwala sa dahilang sila ay hindi gumagawa 
ayon sa mga Batas ng Allah). (Kabanata Al-Maidah, 
5:44) 

4. Ang Sinuman na nag-aangkin na siya ay may 
Kaalaman tungkol sa Ghaib, na sa katotohahan, ay 
tanging ang Allah lamang ang ganap na nakakalam. 
(Ang Ghaib ay isang salitang arabik na tumutukoy sa 
lahat ng bagay na hindi nakikita. Halimbawa ng Ghaib ay 
ang pagkakaroon ng paraiso at impiyerno. Bagaman 
walang sinumang nabubuhay na tao ang nakakita sa 
Paraiso at Impiyerno, ito ay pinaniniwalaan ng sinumang 
mayroong paniniwala at pananalig sa Diyos). Ang 
patunay ay ang pahayag ng Allah*sa Qur’an: 




(Siya lamang) ang nakababatid ng Al-Ghaib (di- 
nakikita) at hindi Niya ipinahahayag ang Kanyang 

44 



Ghaib maliban sa Kanyang Sugo (mula sa 
sangkatauhan) na Kanyang pinili. Pagkatapos Siya 
ay lumikha ng mga pangkat ng mga tagabantay (mga 
anghel) upang magmasid sa harapan niya at sa 
likuran niya (bilang tagapangalaga). (Kabanata Al- 
Jinn, 72:26-27) 


Ang isa pang pahayag ay: 

Uj ’jl\ ^ U ji Ifrai i u Si pffi l OAiPj 
pij Slj V" Slj SlJ Sijj 

^ *!l! trf'i Slj 


Af nasa Kanya ang mga susi ng Ghaib. Waiang 
nakababatid nito maliban sa Kanya. At alam Niya 
ang anumang nasa kalupaan at ng nasa karagatan. 
Waiang dahong napipigtal na hindi Niya batid. 
Waiang butil sa dilim ng kalupaan, o anumang 
sariwa o tuyo na hindi naisusulat sa Malinaw na 
Talaan. (Kabanata AI-An-am, 6:59) 


5. Ang taong sinasamba (dahil) sa kanyang 
kapahintulutan sa halip na ang Allahis. Ang patunay ay 
ang pahayag ng AllahBc 


ibis' ii)ii Aj/i ill Ji j j*'j 


45 



At kung sinuman sa kanila ang magsabi ng: 
‘Katotohanan ako ay isang diyos bukod sa Kanya 
(Allah), ang isang tulad niya ay Aming papatawan ng 
Impiyerno. Sa ganito Namin binabayaran ang mga 
mapaggawa ng kasalanan. (Kabanata Al-Anbiya, 
21:29) 


Nararapat malaman ng tao na hindi siya magiging tunay 
na mananampalataya at tunay na naniniwala maliban 
kung kanyang itatwa at isumpa ang Taghut. Ang 
katibayan ay ang pahayag ng Allah#;: 


XAi <dJu ijtjij OjPlkJli 

o .*i <UJlj ^ n a A 


Sinuman ang hindi maniwala sa Taghut at (tapat na) 
maniwala sa Allah ay tunay na tumangan sa 
pinakamatatag na hawakang kailanma'y hindi 
mababali. Ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Lubos 
na Maalam. (Kabanata Al-Baqarah, 2:256) 

Ang tamang patnubay ay ang relihiyon ni Muhammad^ 
samantalang ang lihis dito ay ang relihiyon ni Abu Jahl. 
Ang pinakamatatag na hawakan ay ang pagpapatunay 
(pagsaksi) na walang tunay na Diyos maliban sa Allah#. 
Ang pagsasaksing ito ay binubuo ng dalawang bagay- 
pagtatwa (pagtakwil o pagtalikod) at pagpapatunay 

(pagtanggap o pagsang-ayon): -ang pagtatwa at 

pagtalikod (pagtakwil) ay tumutukoy sa lahat at anumang 

46 





U^WoWU'jjiOM” ■ 











i 

uL>iy i 

Ui4j (fjl U|4 jjic 


j-oLjp 

^Lo_iAt)l Lr J3 Lmipa^ 


( ^L>u ) <Li..m ,tl A.M 4 jLUIj 



1 - mv, - i -r * t* 11 


ISBNfi i»ftO - 798 * f" - 









